WikipediA 

Fasaha 


Fasaha - Wannan kalma tana nufin kirkirar wani abu da 
aka samo daga kimiya zuwa ga wani abu da za'a iya 
amfani da shi ta hanyoyi da dama, kamar su mota, wayar 
tarho, jirgi da dai sauransu. Wannan hanya tana taimakon 
Injiniyoyi (masu 'kere-'kere) wajen tabbatarwa sun maida 
rayuwa ta zama cikin sauki ga Dan Adam. 



technology 


academic discipline 


subclass of 

official 

website 

practiced by 

applied science f 

https://arpcreations.com / 

technologist/' 

studies 

technique f 

uses 

technique / 

tarihin 

history of technology, history 

maudu'i 

maintained 

of technology in Ukraine # 

by 

WikiProject 

WikiProject Technology / 




Dalibai a Dakin auna fasaha 


Turken wutan lantarki kenan, duk ya 
samu ne ta hanyar fasaha 


Daga "https://ha.wikipedia.Org/w/index. php?title=Fasaha&oldid=61475' 





















Anyi gyaran ƙarshe na wannan shafi a ranar 15 ga Yuli, 2020, da ƙarfe 10:14. 

An samar da muƙaloli a karkashin lasisin Creative Commons Attribution-ShareAlike License; mai yiwuwa da kwai 
sauran sharudda. Ku duba Ka'idojin Amfani na Gidauniyar Wikimedia domin karin bayani. 



